





 .Y cawn gy 


CAN SYLWEDDOL, 
t O YMDOS | 

Y PARCH. BENJAMIN FRANCIS; 

| Gweinidog yn blith y Bedyddwyr. 


: HEFYD, 
Tri Phennill, gan y Tri Brawd, ar eu hymadaw)ad â'u gilydd, 
«, yn Merthys Fydfil. ob 
YNGHYD AÂ 





CHAN DDUWIOL, 


Hunanynmholiad y Pererin; a hefyd Cyflwr dedwydd y Duw- 
| iol, a thruenus gyflwr yr Annuwiol.—Gan Ioan Gwilym 





| A gyhoeddwyd gan Dafydd Amos. 


GLISTFEITDD FI IDDI DD IDDO EIDDO a2||781LLDDLLFLIDD LIII I DEDDOU 


Pa oeddwn ar ryw noswaith, yn y gwydd, &c 
Yn cweithio 'nghreílt. trwy ddMîcruh, yny gwydd, 
Meddyliais ynwyf f hunan, i ' 
Nas gwyddwn pa mor fuan ' 
Goifyddai i fy amcan, yn y gwydd, &c. 

Lwyr cefn ado'r cyfan, yn y gwydd. 

'Rwyf beunydd yn ymboeni, yn y byd, &c. 

Yn unig heb rieni, yn y byd; 

Fel deryn wedi'i daro 

O'i nyth,'i fyn'd lle mynno, 

*Neu alltud f'ai'n ymdeithio, yn y byd, &c.. 
Odŷ,hebleidario, yn ybyd. 
Mae 'nhad a mam yn gorwedd, yn y hedd, &c- 
Heb flino cr's llawer blynedd, yn bedd, 


' Er bod mewn byd anniddan, “ 


'R un wedd ag 'rwy fy bunan, E 
Yn hollol y maent allan, yn y bedd, &c-. 
Lle niad oes poen na griddfan, &c. 
Yr wy'n gobeithio etto, draw.i'r bedd, &es, Po | 

2 o, drawi'rbedd, AN 















Â byw mewn perffaith wynfyd 

Yn myfiwes fy,nnwylyd, 
'Lle nad oes unrhyw adfyd, di*w i'r bedd, &c. 
Ond llwyr anghofio gofid, draw i'ribedd, 

Wn y bedd gaf orphwys, yn ddiboen, &c, 

A'm henaid yn Mharadwys, yn ddibden, 

Caf ganu uwchlaw galar, 

Yn llyfyn iawn fy' llafar, 

Yn mhlith y seintiau hawddgar, -yniddiboen, &c. 
Os Duw rydd i mi'r ffafar, yn ddibôen. 
Mae Duw yn gwel'd y gwaelaf, ar bob pryd, &c, 
Gall godi a gwella'r gwanaf, ar bob pryd, 
Mae cf yn Dad, mae'n addo, 

I fab neu ferch a'i ceisio, 
Thoed pawb eu gofal arno, ar bob pryd, &c. 
- Cyflawna'r hyn addawo, ar bob pryd. 





Am hyn gaddwaf ganullir fyr dro, ' 
5 fyn'd om gwisg i gysgu, ar fyr dro, 
Os gofyn neb trwy r gwledydd, ' 
Un pryd pwy oedd y prydydd, 
Mab sydd yn dysgwyl beunydd, ar fyr dro, &e, 
Cael nef a daear newydd, ar fyrdro.. “yn 
* ' MI & 0 
ì 


Os y'm ni'n gorfod mado, f“anwyl frawd, &c. 

Mae gobaith.cwrddyd etto, f' anwyl frawd, 

Yr Arglwydd a'ch dilyno, ag a'ch llwyr fendithio, 
A'i ddelw a'ch addurno, £” unwylfrawd, &c. 

A byddwch ffyddlon iddo, £' anwyl frawd. 

o DANIEL FRANCIS. 
Mor addas yw'ch dymuniad, f' anwyl frawd, &c. 

A dardd o gywir gariad, f' anwyl frawd, 

|. Br madael yn alarus, cawn gwrdd yn orfoleddus, 
_. Mewn cyflwr mwy cysurus, 

Ï foli Duw-yn felus, í' gnwyl frawd, &c 

nf “o EG RANCIS. 








y 


“MEL A I nog 








T 


|h “AN 
ydw 


| 
* 
t 





2 


Mor hardd yw'ch ymadawiad, frodyr cu, &c. 


O fynwes gynnês ganiad, frodyr cu, 
Ar dorri calon dirion, yr eitha f'ai'n hireitlilon, 


: Gwir gariad dyma goron, frodyr cu, &c. 


Pob dyben onest union, frodyr cu. w'n 
v Wn BENJAMIN FRANCI$. 
i o 
A DDIS CHC 


Pau oeddwn ar ddiwedydd gyda'm gwaith &c. 

A'm golwg ar y gwledydd, &e. | 
Meddyliais hyn yn fuan, mae darfod wnelai'r cyfan, 
Y ddaear a'r dynfor llydan, &c. &c. “Ai 

Ac felly fi fy hunan, &6e.. 5, 

2 Fe ddaeth i'm meddwl pruddlon, am y bedd, &c. 
1 orphwysar fy nuhalon, &c. - o 

Lle byddafi a phobdyn, yn gorfotl myn'd mhen gronyn 


I orwedd yno geityn, yn y bedd, &c. 


Dros amser nas gwyr un dyn, &c. 

9 Y cwestiwn ddylai'n gwbwl, cyn y bedd, &c. 
I'w chwilio'n llwyr trwy'r meddwl, &c. og! 
A ydyw'r cyfnewidiad, yn gyflawn yn yr enaid, 
O wir ysbrydol blaniad; cyn y bedd, &c...__- 
Av ddelw'n hanwyl geidwad, &c, « 

4 Mae rhaia ga'dd y ffafar draw i'r bedd, &c.. 
Uwch cyrraedd poen a blinder, draw.i'r bedd, 
Yn seinio mwyn Hosanna i'r Oen fu ar Galfaria, 
Heb ddeigryn ar eu gruddia' draw i'r bedd, &c.. 
Fe ddarfa'u holl gystuddiw), draw i'r bedd, 


5_'Does neb o fewn eu cwmpni, draw i'r bedd, &c, nì 
Yn tigo all eu crygu, &c. ia; o 
Heb elyn blin dau-wyneb, i eitha tragywyddoldeb, 

Ond carïad yn ei burdeb, draw i'r bedd, &c,. ^>, 

A phawb mewn unol undeb, &c, 

6 ZIyn ddylai fod yn bennu”, cyn y bedd, &c, 


Ymhawb.o eppil Adda, &e. 











4 
'N — rhai sy'n a nluo les o fewn i' in eglw ys gynnes, 


1 harddwwisg briodas, eyn y bedd, &c- 
on gadael llw ybrau. Suddas, cyn y Ne a 


7 Pobilygaun gaiff ŵcled, ty dd y farn, &c. 

Ar aeddfwyn J«su'n dyfod, ddydd ŷ yTarn,. 
I hol eu berlau gwerthfawr, fu'n gnrwedd ŷn y ddae 
Ynghudd dros amser dirfawr, « ddydis.g y fern, &c. 

Ac yna bydd e'n glodfawr, ddydd y farn, 


8 Fe fydd gwahan tragywyddol”'nol y mu So 
Nid cymmysg fydd y bobl 'nol y farn ; 








Fe ddwed y cn tirion, dewch bawb o'm gweision “c 


ffyddlon, 
RI mewn i'r ddeyrnas wiwlon, 'nol y farn, &c, 
_ I wisgo'r auraìdd goron, &c. 


9 Ewch ymaith raî nnntwiol, dyma'r îarn, &c. 
| Wrthododd aiwad rasol, &c, o 
t 'Mi fim yn boreu go |i, a myn'd yn hwyr i gysgu, 
' 1n cynnyg iechyd Nchwi, &c. &c- 
'Trwy'm gweision yn pregetliu, daeth y farn. 


10 'Roedd pob peth genny'n barod, cyn y farn, &c- 
Fe ddarfu iì chwithau wrthod, &c- 

Aeth un i'w faes a'i farchnad,.a'r llall a'i ych a ai arad, 
A'r trydydd, gwraig anynad, ŷe. yc. 

Gan ddweud, nis gallaf ddywad, &c. 

11 Dewch bawb sy'n meddu amser, dewch mewn pryd, 
Cyn byddo'n rhy ddiweddar, &c. [&c. 
Mae'n nos yn dyfod weithian a? bawb sy'n caru hepian, 
Pryd hollol geuir allan, &c. &c.> 

Bawb fyddo'n noeth ac aflan, &e: 


12.05 gofyn: neb yn unman, yn y byd, &c: 
Pwy ruo €s y geiriau : allan, &e. 







ar efengyl dirion, 
Ry MS yn y byd, 





aei ^w yd. gan Tsaae Thoiias, Aberteifi 


Gwr$y'n dymuno o'i galon» wirlwyddian ì bl ant Sion, 








































. 
iJ 
h 
aM 
UU 


